islamhousa™ 

Konsepto ng mga Halal at mga Haram 


Ang Pang-kalahatang kard 

Ang Pamagat: Konsepto ng mga Halal at mga Haram 
Wika: Tagalog 
Nagrepasu : Nur Maguid 

Maikling Pagkakalarawan: Konsepto ng mga Pinahihintulutan at mga Ipinagbabawal ayon sa Shari’ah 
} : - ffl£jco)3go - ffl£jco)3go - ’tviEi - Bosanski - Y36eKHa - Tiirkge 

Bilang ng pagpapakita ng pahina: 2610 
Petsa ng Pagdagdag: Nov 01,2007 
Ugnayan : http://www.islamhouse.eom/p/58751 


Ano ang Shari'ah? 

Ang Shari'ah ay isang arabik na kataga na ang ibig sabihin: Ang daan na dapat sundin. 

Ang daan na ito ay hindi iamang tungo sa Aiiah, bagkus ito ang pinaniniwaiaang Daan ng mga Musiim na 
ipinakita ng Aiiah - ang siyang Tagapagiikha. 


Ang mga Musiim ay tapat na naniniwaia na ang Aiiah ang nagpahayag ng mga batas. 


Sa Isiam, ang Aiiah iamang ang siyang Dakiia at may karapatan magpahayag ng tamang daan upang tahakin 
ang sangkatauhan. 


Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 

"Katotohanan, ito ang aking matuwid na iandas, kaya 't sundin ito at hindi ang tandas 
ng iba, sapagka't iiiiigawka sa kanyang tandas. Ipinag-uutos niya ito sa iyo upang 
ikaw ay maging matuwid. "[Qur'an, 6:153] 

Ang batayan ng Shari'ah ay ang Banal na Qur’an at ang mga tradisyon ni Propeta Muhammad. 


Si Propeta Muhammad ay nagsabi: 


"Daiawang bagay ang aking iiwanan sa inyo, hindi kayo maiiiigaw kung ito ay panghahawakan ninyo ng 
tapat: (1) Ang akiat ng Aiiah at (2) ang tradisyon ng kanyang Propeta. ” 


Ang Shari'ah ay nagbibigay ng malinaw na patnubay tungkol sa mga pinahihintulutan, bagkus ang Allah lamang 
na siyang tagapaglikha. 


Pinahihintuiutan (Haiai). Ito ay mga gawain o bagay na pinahihintulutan ng Shari'ah. Ang mga ito ay 
nakabubuti sa tao at sa kanyang kapaligiran ayon sa Batas ng Allah. 


Ipinagbabawai (Haram). It ay mga gawain o bagay na ipinagbabawal. Ang mga ito ay nakasisira sa tao at sa 
kanyang kapaligiran maging ito ay pangsosyal, pisikal, mental at espirituwal at ipinagbabawal. 


Kung anuman ang pinahihintulutan, ito ay nakasaad sa Banal na Qur'an at ito ay ipinaguutos sa mga naniniwala 
na dapat nilang tanggapin at sundin. Ang kahulugan nito, na walng sinuman ang may karapatan magsabi o 
magpatupad na ang isang pagkain, inumin, damit at pangalakal ay pinahihintulutan 






(Halal) o di-pinahihinulutan (Haram). 


Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 


"Ipahayag: Sino ang nagbabawal ng magagandang (mga biyaya) ng Aiiah na 
kanyang niiikha sa kanyang mga aiipin, at mga bagay na maiinis at daiisay 
(na kanyang ipinagkaioob) upang kainin? Ipahayag: Ang mga bagay na 
ipinagbabawai ng aking Panginoon ay mga: Gawaing maiaiaswa, maging ito ay nakahayag o nakakubii; 

mga kasaianan iaban sa katotohanan o tamang katuwiran; 
ang umunawa ng katambai ng Aiiah na hindi niya binigyan ng kapahintuiutan, 

at nag magsabi ng mga bagay tungkoisa Aiiah na waiang kaaiaman". 

[Qur'an, 7:32] 


Ang hatol o pasiya na ang lahat ay pinahihintulutan hangga't ito ay hindi ipinagbabawal ng Shari'ah. Sa kapitulo, 
Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur'an: 


"Siya (Aiiah) ang iumikha para sa inyo ng iahat ng bagay na nasa saniibutan. 

Higit sa iahat ang kanyang piano 'y sakop ang buong kaiangitan, Siya ang nagbigay 

ayos at kaganapan sa pitong kaiangitan. At sa iahat ng bagay, 

Siya ang may ganap na kaaiaman. "[Qur'an, 7:32] 

Ang Allah ay muling nagsabi sa Banal na Qur'an: 


"Hindi ba ninyo nakikita na ibinigay ng Aiiah ang anumang nasa kaiangitan at nasa kaiupaan 

at ginawang ganap ang kanyang biyaya sa inyo upang inyong maging 
(gamit) at ginawa niya ang mga biyaya higitsa inyong pangangaiiangan 
(kapuwa) nakikita at di-nakikita"?[Qw'an\ 31:20] 

Ang lahat ng mga biyaya ng Allah, maging pinahihintulutan at di-pinahihintulutan ay malinaw na inilalarawan. Sa 
isang tradisyon ni Propeta Muhammad siya ay nagsabi: 


"Kung ipinahayag ng Aiiah sa kanyang Banai na Kor'an ang pinahinituiutan, at kung saan kanyang ipinahayag 
na di-pinahihintuiutan, ito ay di pinahihintuiutan, at kung siya'y nanatiiing waiang kibo, kanyang pinapatawad. 
Kaya 't tanggapin ang mga biyaya ng Aiiah sapagka 't ang Aiiah ay hindi nakakaiimot ng iahat." 


Sa Islam ipinag-uutos sa mga Muslim na iwasan ang mga bagay-bagay na walang malinaw na ipinag-uutos ang 
Allah. 


Si Propeta Muhammad ay nagsabi: 


"Ipinatutupad sa piiitan ng Aiiah ang mga mahahaiagang gawain, kaya't huwag sayangin ang mga ito at 
kanya ring itinakda ang mga hangganan at huwag magmaiabis. Kung anuman ang kanyang ipinahayag na 
ipinagbabawai, huwag iumabag sa mga ito, at kung siya's nagsawaiang kibo sa ibang-bagay, ito rin ng habag sa 
inyo, huwagpagtaiunan ang mga bagay-bagay na waiang kabuiuhan". 


Huwag ring gumawa o mag-imbento ng pangangatuwiran at huwag gawin o sabihin na pinahihintulutan ang mga 
anumang bagay ay ipinahahyag na ng Allah na di pinahihintulutan, ang mga ito ay nananatili hanggang sa huling 
araw. 


Sa Islam, kung anuman ang di pinahihintulutan sa isang Hari, Pangulo o Gobernador, gayon din na ito ay di 
pinahihintulutan. Sapagka't ito ay isang uri o gawain ng mga mapagpaimbabaw. Ang mga bagay na naipahayag na ng 
Allah at ng kanyang Propeta na di pinahihintulutan, ang mga ito ay mananatili hanggang sa huling Araw. 


Sa Islam, nmaging mabuti ang layunin o hangarin ng isang tao sa kanyang gagawin, subali't kung ang pinag- 
uugatan ng kanyang gagawin ay di-pinahihintulutan, ito rin ay hindi maaaring pahintulutan. 


Sa Isla, ang Allah lamang ang tanging makapagbibigay ng ganap na kahulugan kung ano ang Haram at Halal. 


Subali't sa ibang pananampalataya, sila ang nagbibigay kahulugan kung ano ang Haram at ang Halal. 


Subali't sa ibang pananampalataya, sila ang nagbibigay kahulugan ng anumang Haram at Halal. Tulad 
halimbawa ng mga mananampalatayang katoliko: Sila ay nag-iipon ng pondo upang gugulin sa pagpapaptayo ng 
kanilang simbahan nguni't ang kanilang pamamaraan ay isang bagay na Haram o di-pinahihintulutan. Tulad ng 
pagpapalaro ng bingo o (paligsahan ng kagandahan). Ang mga ito ay paraan na hindi pinahihintulutan sa Islam 
nguni't sa kanila, ito ay inaangkin nilang bagay na pinahihintulutan. 


Nguni't, kapag ang buhay ng isang tao ang nakasalalay, o kaya'y ang buhay ng kanyang pamilya, kahit na ang 
isang bagay ay ipinagbabawal, siya ay pinahihintulutang makilahok dito. 


Ang Allah ay nagsabi Sa Banal na Qur'an: 


"Ipinagbabawa/ iamang niya sa inyo ang patay na hayop, ang dugo, ang baboy 

at ang anumang mga ini-aiay maiiban sa Aiiah. Nguni't kung ikaw ay napiiitan 

dahii sa higpit ng pangangai/angan, at hindi sadyang pagiabag at pagmamaiabis 

magkagayon siya ay waiang kasaianan. Ang Aiiah ay ang Mapagpatawad, 
ang Mahabagin. '(Qur'an, 2:173] 


Sa Islam, ang isang ganap at lubos na nanininwala ay hindo hahayaang walang patnubaysa kanyang 
pamumuhay. 


Ang Allah sa Banal na Qur'an ay nagsabi: 


O sangkatauhan! Kumain kung ano ang ipinahihintuiot at daiisay (na bagay) sa daigdig, 
at huwag sundan ang mga yapak ni Satanas. Katotohanan, siya ay isang iantad na kaaway sa inyo. 

[Qur'an, 2:168] 

(Si Satanas ay) Ipinag-uutos iamang niya sa inyo kung ano ang kasamaan at 
kaiaswaan, at (hinihikayat kayong) magsaiita iaban sa Aiiah ng mga bagay 
na waia kayong kaaiaman. [Qur'an, 2:168] 


Ang Allah ay muling nagsabi sa Banal na Qur'an: 


"O kayong mga naniniwaia, kainin ang mga pinahihintuiutan at mabubuting 
bagay na ipinagkaioob sa inyo at magpasaiamat sa Aiiah kung siya nga 
ang inyong tangingsinasamba". [Qur'an, 172] 

Ang mga talatang nasasaad ay patungkol sa mga naniniwala sa Allah at sa kanyang Sugo. Ang mga Muslim ay 
kailangang magpasalamat sapagka't ang pagtanaw ng utang na loob sa mga biyayang ipinagkaloob ay isang uri ng 
pagsamba sa Islam. 


Si Propeta Muhammad ay nagsabi: 


"Ang sinumang magdasai ng ating panaiangin, humaharap sa ating Qibiah at kumain ng pagkaing kinatay 
ayon sa ating pamamaraan, siya ay isang Musiim ”. 


Ayon sa Hadith na ito, ang sinumang magdasal at humarap sa Qiblah ay hindi pa rin niya lubusang tinatanggap 
ang Islam hangga't hindi rin niya lubusang tinatalikdan ang mga ipinagbabawal na pagkain, pananamit, 
pangangangalakal sa mga pamahiin na itinatag ng kanyang mga ninuno. 


Ang mga sumusunod ay kondisyon na kailangang laging isa-isip ng Muslim: 


1. Na ang kanyang pagkain ng mga bagay na di-pinahihintulutan ay talagang walang ibang mapagkukunan, 
at kaya lamang niya ito ginawa ay upang iligtas ang kanyang buhay o buhay ng kanyang buhay o buhay ng 
kanyang pamilya. 


2. Na hindi niya sinasadya ang lumabag sa batas ng Allah, bagjus ito ay dala lamang bg matinding 
pangangailangan. 

3. Na kung siya ay kakain ng di-pinahihintulutan, kailangan huwag kumain ng labis sa pangangailangan. 


Ang mga bagay na dapat ma/aman kung ano ang Haram at mga prinsipyong namamahata dito. 

1. Ang anumang ipinahayag na Haram, ito ay sa dahilang marumi o di-dalisay at makapipinsala. 

2. Ang anumang naghahatid ng Haram, ito ay lubusang Haram. 

3. Ang anumang Haram sa maliit na sukat o bilang ay Haram din sa malaking sukat o bilang. 

4. Ang mabuting hangarin o layunin ay hindi dahilan upang gawin ang bagay na di pinahihintulutan. 

5. Ang anumang di-pinahihintulutan ay ipinagbabawal sa lahat. 

6. Kung nasa gipit na kalagayan, ang di-pinahihintulutan ay maaring pahintulutan nguni't ito ay hanggang sa 
paglutas lamang ng mahigpit o matinding pangangailangan. 


7. Isang kasalanan sa sinumang magpahayag na ang pinahihintulutan ay Haram at ang di - pinahihintulutan 
ay Halal. 


Laging isa-isip na ang anumang Haram ay may kaparusahan. Kaya't ang lahat ng katotohanan na napag-alaman 
mula sa Shari'ah ay kailangang mahigpit na sundin at isakatuparan. Isa-isip na ang kaligtasan sa Islam ay nababatay 
sa matapat na paniniwala at tamang pagsagawa ng mga batas ng Allah. Ang isang paniniwala na wala o kulang sa 
gawa ay walang silbi at kabuluhan. 


Sinabi ng Allah sa Banal na Qur'an: 


"Sa pagdating ng panahon, katotohanan ang tao ay naiiiigaw, 
maiiban iamang sa may tamang pananampaiataya at may tamang gawa (nakikipagtuiungan) 

sa pagtuturo ng katotohanan ng mmaypagtitiyaga at katatagan". [Qur'an, 103:1-3] 


